FARAWA 



1A chikin farko Allah ya ha- 
litta sama da kasa. 2 Kasa kwa 
safari che, wofi kuma; a kan 
fuskar zurfi kuma sai dufu : ruhun 
Allah kwa yana motsi a bisa ruwaye. 

3 Kuma Allah ya che, Bari haske shi 
kasanche : haske kwa ya kasanche. 

4 Allah kwa ya ga haske yana da 
kyau : kuma Allah ya raba tsakanin 
haske da dufu. 5 Allah ya che da 
haske Yini, dufu kwa ya che da shi 
Dare. Akwai maraiche akwai safiya 
kuma» kwana daya ke nan. 

6 Allah kuma ya che, Bari sarari 
shi kasanche a tsakanin ruwaye, shi 
raba ruwaye da ruwaye. 7 Allah 
kwa ya yi sarari n, ya raba ru- 
wayen da ke kalkashin sararin da 
ruwayen da ke bisa sararin : haka 
kwa ya zama. 8 Kuma Allah ya che 
da sararin Sama : akwai maraiche 
akwai safiya kuma, kwana na biyu 
ke nan. 

9 Kuma Allah ya che, Bari ruwaye 
na kalkashin sama su tattaru wuri 
daya, sandararriyar kasa kwa ta 
bayana : haka kwa ya zama. 10 Allah 
ya kira sandararriyar kasa Duniya ; 
tattaruwan ruwaye kuma ya kira su 
Tekuna : Allah kwa ya ga yana da 
kyau. 11 Allah kwa ya che, Bari 
kasa ta tsiro da chiyawa, da gan- 
yaye masu-bada kwaya, da itatuwa 
masu-bada yaya kowane bisa ga irin- 
sa, wanda kwayassa tana chiki, a 
duniya : haka kwa ya zama. 12 Ka- 
sa fa ta tsira da chiyawa, da ganyaye 
masu-bada kwaya bisa ga irinsu, da 
itatuwa masu-bada yaya wadanda 
kwaya ke chiki, bisa ga irinsu : Allah 
kwa ya ga yana da kyau. 13 Akwai 
maraiche akwai safiya kuma, kwana 
na uku ke nan. 

14 Kuma Allah ya che, Bari haskoki 
su kasanche chikin sararin sama 
domin su raba tsakanin yini da dare ; 
su zama kuma domin alamu, da 
\vakatai, da kwanaki da shekaru : 

15 su zama kuma domin haskoki 
chikin sararin sama, su bada haske 
bisa duniya : haka kwa ya zama. 

16 Kuma Allah ya yi manyan hasko- 



kin nan biyu ; babban domin shi jri 
mulkin yini, karamin domin shi yi 
mulkin dare : ya yi tamrari kuma. 
17 Allah kuma ya sanya su chikin 
sararin sama domin su bada haske a 
bisa duniya, 18 su yi mulkin yini da 
dare, su raba tsakanin haske da 
dufu kuma : Allah kwa ya ga yana 
da kyau. 19 Akwai maraiche akwai 
safiya kuma, kwana na fudu ke 
nan. 

20 Kuma Allah ya che, Bari ruwaye 
su yawaita haifan masu-motsi wa- 
danda ke da rai, tsuntsaye kiuna su 
tashi birbishin duniya chikin sararin 
sama. 21 Allah kuma ya halitta 
katayen abubuwa na teku, da ko- 
wane mai-rai wanda ke motsi, wa- 
danda ruwaye suka haife su a yal- 
wache, bisa ga irinsu, kowane tsun- 
tsu kuma mai-tashi bisa ga irinsa : 
Allah kwa ya ga yana da kyau. 
22 Kuma Allah ya albarkache su, ya- 
na chewa, Ku yalwata da yaya, ku 
ribu, ku chika ruwaye chikin tekuna, 
tsuntsaye kuma su ribu chikin du- 
niya. 23 Akwai maraiche akwai 
safiya kuma, kwana na biyar ke 
nan. 

24 Allah kwa ya che, Bari Ipisa ta 
fidda mai-rai kowane bisa ga irinsa, 
bisashe, da masu-rarrafe, da dabbo- 
bin duniya bisa ga irinsu : haka kwa 
ya zama. 25 Allah kwa ya yi dab- 
bobi na duniya bisa ga irinsu, bisashe 
kuma bisa ga irinsu, da kowane abin 
da ke rarr^e a kasa bisa ga irinsa : 
Allah kwa ya ga yana da kyau. 

26 Kuma Allah ya che, Bari mu yi 
mutum a chikin surammu, bisa ga 
kamaninmu : su yi mulki kuma bisa 
kifaye na teku, da tsuntsaye na 
sama, da bisashe, da kiuna bisa 
dukan duniya, da kowane abu mai- 
rarrafe wanda ke rarrafe a bisa kasa. 

27 Allah fa ya lialitta mutum chikin 
suratasa, chikin surar Allah ya 
haliche shi ; na miji da ta mata ya 
haliche su. 28 Allah ya albarkache 
su kuma : Allah ya ctie masu, Ku 
yalwata da yaya, ku ribu, ku mamaye 
duniya, ku mallake ta'; ku yi muUua 



1. 29-«. 2 



FARAWA 



kifaye na teku, da tsuntsaye na 
sarari, da kowane abu mai-rai wanda 
ke rarrafe a kasa. 29 Allah kuma 
ya che, Ga shi, na baCa kowane ganye 
mai-bada kwaya da ke bisa fuskar 
duniya duka, da kowane itache, 
wanda diyan itache mai-bada kwaya 
yana chikinsa ; shi zama abinchinku : 
30 kuma na bada kowane ganye ga 
kowane dabba na duniya, da kowane 
tsuntsu na sama, da kowane abin 
da ke rarrafe a kasa wanda rai ke 
chikinsa shi zama abinchinsu : haka 
kwa ya 2ama. 31 Allah kuma ya 
duba kowane abin da ya yi, ga 
shi kwa, yana da kyau kwarai. 
Akwai maraiche akwai safiya kuma, 
kwana na shidda ke nan. 

2AKA gama aikin sama da kasa, 
da dukan rundunansu. 2 A kan 
rana ta bakwai fa Allah ya gama 
aikinsa wanda ya yi ; ya huta fa a 
kan rana ta bakwai daga dukan 
aikinsa da ya yi. 3 Kuma Allah ya 
albarkachi rana ta bakwai, ya tsar- 
kake ta : domin a chikinta ya huta 
daga dukan aikinsa wanda Allah ya 
halitta da wanda ya aika. 

4 Wadannan su ne faruwan sama 
da kasa da aka haliche su, rana da 
Ubanjiji Allah ya yi kasa da sama. 
5 Tukuna kwa babu dashe dashe na 
saura a duniya, babu ganyen saura 
kuma wanda ya tsiro tukuna : gama 
Ubangiji Allah ba ya sa a yi ruwan 
sama tukuna bisa kasa, kuma babu 
mutum da za ya nome ta ; 6 sai dai 
hazo yana tashi daga kasa, yana 
laimata dukan fuskar kasa. 7 Uban- 
giji Allah kwa ya sifanta mutum 
daga turbayar kasa, ya bura masa 
lumfashiii rai chikin hanchinsa ; mu- 
tum kuma ya zama rayayyen mai- 
rai. 8 Ubangiji Allah kuma ya dasa 
gona daga wajen gabas, a chikin 
Adnin ; chan kwa ya sanya mutumcn 
da ya sifanta. 9 Kowane itachen 
da ke mai-sha'awan gani, masu-kyau 
kwa domin chi, Ubangiji Allah ya sa 
ya tsiro daga kasa ; itachen rai kuma 
a tsakiyar gona, da itachen sanin 
nagarta da mugunta. 10 Kogi ku- 
ma ya fito daga chikin Adnin domin 
ya shayadda gona ; daga chan kuma 
ya rabu, ya zama kawuna fu^u. 
11 Sunan na farin Pishon ne : shi 
ne wanda ya kewaye dukan kasar 
Havilah, inda zinariya ta ke ; 12 zi- 
nariya ta wannan kasa mai-kyau che : 



chan kwa akwai bdellium da dutsen 
onyx. 13 Sunan kogi na biyu kuma 
Gihon ne : shi ne wanda ya kewaye 
dukan kasar Kush ke nan. 14 Su- 
nan kogi na uku kuma Hiddekel 
ne : shi ne wanda ke gudu gaban 
Assyria. Kogi na fudu kuma Eu- 
phrates ne. 15 Sai Ubangiji Allah 
ya dauki mutum, ya sanya shi chikin 
gonar Adnin domin shi aikache ta, 
shi tsare ta kuma. 16 Ubangiji 
Allah kuma ya dokachi mutumen, 
yana chewa. An yarda maka ka chi 
daga kowane itachen gona a sake : 
17 amma daga itache na sanin nagarta 
da mugunta ba za ka diba ba ka chi : 
chikin rana da ka chi,'mutuwa za ka 
yi lallai. 

18 Ubangiji Allah kuma ya che, Ba 
ya yi kyau ba mutum shi kasanche 
shi daya; sai in yi masa mataimaki 
mai-dachewa da shi. 19 Daga chi- 
kin kasa kuma Ubangiji Allah ya 
sifanta kowane dabba na jeji, da 
kowane tsuntsu na sama ; ya kawo su 
wurin mutumen ya ga abin da za 
ya che da su : iyakar abin da mutu- 
men ya kira kowane rayayyen halitta, 
shi ne ya zama sunansa. 20 Mutu- 
men kwa ya bada sunaye ga dukan 
bisashe, da tsuntsayen sama, da 
kowane dabba na jeji; amma ba a 
samo ma mutum mataimaki mai- 
dachewa da shi ba. 21 Sai Uban- 
giji Allah ya sa barchi mai-nauyi ya 
4auki mutumen, ya kwa yi barchi ; 
ya dauki daya daga chikin hakar- 
karihsa, ya toshe wurin da nama 
maimakonsa : 22 hakarkarin kwa, 
wanda Ubangiji Allah ya dauka daga 
chikin mutumen, ya niaishe shi 
mache, ya kawo ta wurin mutumen. 
23 Mutumen kwa ya che, Wannan 
yanzu kashi ne daga kasusuwana, 
nama ne daga namana : za a che da 
ita Mache, domin daga chikin Namiji 
aka chiro ta. 24 Domin wannan 
mutum za ya rabu da ubansa da 
uwatasa, ya manne ma matatasa : za 
su zama nama daya kiuna. 25 Du- 
kansu biyu fa tsirara su ke, da mu- 
tumen da matatasa, amma ba su ji 
kumya ba. 

3 AMMA machiji ya fi kowane 
dabban da Ubangiji Allah ya yi 
hila. Ya fa che ma machen, 
Ashe, ko Allah ya che, Ba za ku chi 
daga dukan itatuwa na gona ba? 
2 Ssd machen ta che ma machijin. 



FARAWA 



8.3 



Daga yaya na itatuwan gona an yarda 
tnamu mu chi : 3 amma daga yayan 
itache wanda ke chikin tsakiyar 
gona, Allah ya che, Ba za ku chi *ba, 
ba kwa za ku taba ba, domin kada 
ku mutu. 4 Sai' machijin ya che 
ma machen, Ba lallai za ku mutu ba : 

5 gama Allah ya sani ran da kuka 
chi daga chiki, ran nan idanunku 
za su bude, za ku zama kamar Allah, 
kuna saiie da nagarta da mugunta. 

6 Sa'anda machen ta lura itachen 
yana da kyau domin chi, abin sha'awa 
ne kuma ga idanu, itachen kimia abin 
marmari ne domin bada hikima, sai 
ta diba yayansa, ta chi ; ta kuma ba 
mijinta tare da ita, shi kwa ya chi. 

7 Dukansu biyu kwa idanunsu suka 
bude, suka waye ktmia tsirara ne su ; 
suka dundunke ganyayen baure, suka 
yi ma kansu mukuru. 8 Sai suka 
ji murjrar Ubangiji Allah yana yawo 
chikin gona da sanyin yanmia : mutu- 
men fa da matatasa suka buya daga 
fuskar Ubangiji Allah a chikin ita- 
tuwan e^ona. 9 Ubangiji Allah ku- 
ma ya kira mutumen, ya che masa, 
Ina ka ke? 10 Shi kwa ya che, Na 
ji motsinka chikin gona, na ji tsoro, 
domin tsirara ni ke : na kwa buya. 
IX Ya che masa, Wa ya fada maka 
tsirara ka ke? Ko ka chi daga 
itache, wanda na dokache ka kada 
ka chi ? 12 Mutumen ya che, Ma- 
chen da ka ba ni domin ta zamna 
tare da ni, ita ta ba ni daga itachen, 
ni kwa na chi. 13 Sai Ubangiji 
Allah ya che ma machen, Minene 
wannan da kin yi? Machen ta che, 
Machijin ya rude ni, ni kwa na chi. 
14 Ubangiji Allah ya che ma machi- 
jin, Tun da ka yi wannan, la'ananne 
ne kai chikin dukan bisashe, da 
kowane dabba ; rubdachiki za ka yi 
tafiya, za ka chi turbaya kuma dulian 
muddar ranka: iB tsakaninka daj 
machen kuma zan kafa magabtaka, | 
da tsakanin zuriyakka da zuriyatta j 
kiuna : shi za ya kuje kanka, kai ku- | 
ma za ka kuje duddugensa. 16 Ya { 
che ma machen, Zan yawaita ba-| 
kinchikinki kwarai da juna biyunki ; 
da bakinchiki za ki haiii yaya ; nu- 
finki kuma za ya komo wurin mi- 
jinki, za shi kwa shugabanche ki. 
17 Kimia ya che ma Adamu, Don j 
ka lura da muryar matarka, har ka ; 
chi kuma daga chikin itachen, wanda | 
na dokache ka, chewa, ba za ka chi 

7 



shi ba ; sabili da kai an la'anta Ipasa ; 
da wahala za ka chi daga chikinta duk 
muddar ranka ; 18 kaya3ruwa da 
sarkakiya za ta haifa maka ; ganyen 
saura kuma za ka chi ; 19 sai da 
ji^i a fuskarka za ka chi abinchi, har 
kuma ka koma kasa; gama daga 
chikinta aka chiro ka: gama turbaya 
ne kai, ga turbaya za ka koma. 
20 Mutumen kuma ya kira sunan 
matatasa Hawa'u ; domin ita uwar 
masu-rai duka che. 21 Ubangiji Al- 
lah kuma ya yi ma Adamu da ma- 
tatasa taggogi na fata, ya sutur- 
ta su. 
22 Kuma Ubangiji Allah ya che, 
Ga shi, mutumen ya zama kamar 
4aya daga chikinmu, mai-santn na- 
garta da mugunta; yanzu fa, kada 
ya mika hannunsa, ya dauka kuma 
daga itache na rai, ya chi, ya yi rai 
har abada: 23 Ubangiji Allah fa 
ya fishe shi daga gonar Adnin, shi 
nome kasa inda aka dauke shi. 
24 Ya fa kore mutumen ; a gabashin 
gonar Adnin kuma ya sanya Cheru- 
bim, da takobi mai-harshen *wuta mai- 
juyawa a kowache fuska, domin a 
tsare hanyar itache na rai. 



THE HOLY BIBLE IN HAUSA 
© United Bible Societies 1932 

UBS-EPF 1993-15M-53 
ISBN 9782 49 235 3 



